
B A L 

yn CYNWYS DWY G 
DDTDD Á N OL. 

Y gyntaf, 

Hanes rhyfeddoî am hén Wr a fu 
fyw Flwyddyn yngharchar heb uä' 
Tammaid o Fara, ond Llaeth Bron 
ei Ferch. 

Yn ail 

Sydd yn crybwyll*am farwoîaeth am- 
ryw filoedd , a dotrwýd i Jawì* a*r 
Cîeddyf yn ; ddi weddar, gyda Gwc** 
ddi ar Dduw; am heddwch. 


Tnfriw ârgraplmyd iros R Priçfiard» 


i 


1 * i * ) 

Ar y Dôn fed*?in 

A R fŷ’fl y bŷd î gyd o Gymry , 

Gwraridcwch ddarílain hyn o florî 
Trwy bur ddangos yn yflyriol, 

Faint yw gwrthiau ein brenhin nefoî, 

Emprwr oedd yn Rhufain gaerog , 

O ŵrcadarn mawr gailuog , 

L!e bu cyfraith hwn yn rainîo ; 

Pawb oedd raid ymoflwn iddo , 

a hên wr lîwyd o ben cynghorwr 9 
Oedd yn deilìo ar Gourt yr Emprwr 9 
Athanci Be.êge o*n gwtfgo ei fìeced ; 
A^çhan hwn ’roedd tajj o ferched, 

a phan ganfu *r gŵr ei amfer, 

Cafglu a Wnaeth o nghyd ei bywer , 

A dwy o rhain ei hyn a rodde ; 

Wrth ei fodd mewn uehel radde . 

Ar drydydd ferch tnewn ferch gariadus, 
A briododd with ei b’wyllys , 
ag ni chafodd hiyn natunol , 

Fodd ei thâd nag un oi phobi. 

Ag o draethu tçhwi’r teftyn , 

Fe! y maey pwynt yn canlyn , 

Trwy ryw achos fyrthiai *r Emprwr, 
Mewn digofaint ú gýnghotwr. 

Ac yna y pwynttai*r Emprwr cadarn , 
Roi'r hsínwr llwyd dan f*ith g!o haiarn „ 




í * > 

‘kt íawl a roddaî iddo luniaeth» 

Fe gae filaia hyll farwoiaeth . 

Fe fu yno ddeng nydd hirion, 

A deng nôs mewn loes i*w galon ; 

Heb gael cymnmint yn ddiammau 5 
A dafn o ddŵr i wlychu eienau* 

' a phan glybu ’r ferch dylotta . 

Fodei hanwyl dâd ar y gwaetha; 

Hi ae yn ffyddlon union awydd f 
Yn ddi chwarc at ei chwiorydd. 

Hi draetha wrth ei chwiorydd enwog j, 
Gwnewch ryw amddiffyn yn drugarog; 
í’ch anwyî dâd lydd yn nychu , 

Yndwyn newyn mawr ar lawr carchardy 

Hwythau attebent mor ddi-gynnwr , 

Fe ddarfu gyfraeth gaeth yr Emprwr 
í farẃolaeth ei gondemnio , 

Nid eili neb roi lluniaeth iddo » 

Beth er hynny gwnewch trugaredd» 

Ach anwyl dâd a*ch rhoes mewn mawredd 
Sydd y rwan yn dwyn newyn, 

Er’s deng niwrnod heb frjwfionyn . 

Hwythau attebent mor íddt-ymwfarcii t 
Fei y gwoaeth boed iddo ei weithiéu 5 
Nid oes mor help ir peth a bsílo * 

Cau dyfafh na fôn arn dano . 

Hi ae oddi-yno yn drom ei chàÎ0a t 
oi hyn o djrnh attebion , 



f 4 ] 


Tan och'neîcíîp 9 n driíl ei chyfîwr , fv 

Hi ae *n y man ger bron yr Emprwr . 

vno íyrthiai hi ar ei deulin , 

I grio’n doíl gerbron y brenhin , 

-Am gael myn’d un waith mewn modd dichwîth} 
Cyn marw ei thid i geifio ei bendíth. 

Appwyntîo gwŷr au tyngy yn gaîedj 
I chwilio’r ffyddhn ferch cyti llwyred ; 

Fel riad aîle yn .ddirgel guddio , 

Effaith dim or lluntaeth iddo. 

A phan ddaeth hi gynta ir cyfle , 

Hi dynn'c ei gwalit > n hailt ei dagre; 

Ag oddi ar ei deuiin noethion , 

Yn cofleidío ei Thâd yn ffyddlon'. 

Hi ddwedai wrtho mor dofturus, 
Chwychwi.ydì f anwyl Dâdcariadus, 

Nid oes mor modd i gael dirgelion ; 

Qni fugnwch laeth fy nwyfron , 

Ag yna fugnai 'r hên wr pçnüwyd , 

Laeth oì dwyfron yn ddi-aríwyd ; 

Trwy râd Duw ai wrthiau hyfryd , 

Hwn a gadwodd iddo ei fywyd . 

Fô fu yno un dŷdd a blwyddyn , 

Yn y Siêl heb gael briwfionyn ; - '1 

O ífrwyth y Ddacar at ei galon 

Ond bronnau ferch gywir-ferch ffyddlon, 

Aphan glybu *r Emprwr enwog 
Wi f@d yn Hawn o raen gallu.og 





t 5 ) 


‘Pe yrraî i gyrchu’r gŵr o garcbar 
■€ 5 er ei fron í'w hoh 'n fomgar 

a Phan ddaeth îr Çourt reioltus 
Yr oedd ei gorph o wedd«gariadu$ 

Ger ei fron i’w esamio ’n heíatth 
ag ar ei iŵ beth oedd ei luniaeth . 

Fe draetha *r henwr liwyd mor ddifrt 
Myn y llŵ y ’rwy’n ei roddi 
Ni chês i o ymborth yn fy ngharchar 
Ond Llaeth dwyfron fy merch tfýddlongar 

Fe draethai’r Emprwr wrtho’n dyner 
Tra parhao dyddiau d' amfer 
Yn fy nghowrt ti gei reoli 
Ymmyfg leirll a phen argíwyddi. 

athdithau ’r ffydd’on ferch gywirdro 
am itti fod mor bur aì fafio ; 

Ti gei barch tr-wy fawr lawenydd 
® meddLannu ílat dy chwiorydd . 

Rhoe* yr Emprwr trwy reolti 
Bywer urddas addas iddi; 
am iddi fod iw thâd mor ffyddîon 
Yn weil na chant oj chwiorydd heiîchbn 

Felly ceiff yn gywir waftad, 

~Y fawi a fo trwy ffytfd a chariad ; 

Yn caru ei Dâd ai Fam trwy ffortyn 

Fe rydd Çriil ei ddwylo droftyn , 

Ond y fawl ^ fyddo ai ffydd yn ffyrnig 
Heb g*ru ei dâd ai Fam yn unrg ì 


( * ) 

SÌccr íawn na amhcued undÿn 
Na rydd Duw ddiílrywiçd arnyn 

Ös daw" gofyn rhwng cymdeithion 
Pwy troes hwy ’n faith ojaith y faefon 
Nag ympiedíed n'eb -o gwmpas 
Dywedéd pawB nui lfan Tomas. 

Gw£l yr Adeilad. 

T)WY galòndŷn nag wylc fy’n gẁeld 
1 Yn a wlr mewn gole, y dyddicu gajar 
A clrymaint fydd o ddynion , 

Ar Dîr a moroedd mawrion 
Yn meirw ar wafgar , £ cri 

*N gwaith nj : mewn pechod cryndod 
Yn by w*n ddifuchedd yn ein cani'ẁcdd 
Wnaetìì ir Duw fantcdd, 

Roi dLIedd ìyfedd ri, 

Gwae nawr.am bcchu o honom, 

Mae ’n anhyfrydlon fri, 

Majth loes; in dryfu ni yma droes. 

O waith ein balchdcr yma 'n Lloegr , 
A lhci fgelcr, ir trymdcr cryfdcr croes, 
Dim ffbrdd ônd hclp yr lefu 
l'n denu yn òl nid oes • 




[ 7 I 

Maith rifo'r aml gçlain, o bobioedd 
Ynŷs Brydain , ymyfg y bradwyr , 
ôy’n cael eu ìladd ai difa, gan y Pab- 
iftiaid brynta, trwy frad digyfur ; 

Fel pla , o Argîwydd trugarha , 

Ÿ rhoes Duw Ifrael doft erwin Ryfel 
I beri dial Duw Danicl Arglwydd da, 
A.roddo i ni cdifèirwch 
A heddwch Aua Hâ , 

O’ri gwlád : acth miloedd yn ddi-wad 
Hcb weld yn unllc rnoi wynebe, 

Yn ol iwcartre , ar íìwrnë ddi-lcíhâd, 
Terfynwyd ar eu dyddiau , 

Drwy *r Cledde briwie brâd. 

O madde Argîwydd madde, er amîed 
Ein camwedde , a hyn a wyddoft , 
Er’s tros 7 ugaiq mlynedd , in hachub 
Ni or dialedd, Dnw doetha daethoft, 
Ni bu : dim Rfiyfrl dial du , 

Na gwaedlyd gynen ar y Ddacaren , 
Tu mewn i Fryden o waith aflaŵen lur 
Gobeithio na fydd etto , 

Ond CofÌQ d’ en w cu , 

Gan fafiìt: ein pechod hynod haint, 



C S 1 

ö Dduw’r uclìel-Nej trô di’n ca}onné\- 

I’r brif-fTordd oré t 

Sef ìlŵybre íì wrne Y faint, 

A gwna nVn rhaî dewiíoj , 

Tr nefol freiniol fraint . 

Na ddod nt ArgWýcld, cyfíon , ] 

Yn fathr in gelynion, oDâd golcuni, 
Dod nerth ir Gwyr’ar gyhòedd , 
Sy’n-cadw murie 'r mòioedd 5 
Ai mawrçdd gwifgi 
.-Äíh iáw ^fal di eÌR-geJynion dr&w^ 
Sef Ffrangcod gwaedìyd, 

Sydd am ein bywyd, * 

Éel Seirph newýnllyd , 

Ein rhol dan freunllyd fraw, 

Dydi wyr Argtwydd howddgar, 

Är Ddaear bçth a ddaẃ v 
i Rhag fen : Duw cadw Brydaìn wen,. ' 
] A 3 I O R S y trydydd , 

] Rhag pob rhyw gyfíudd >t r 
t An Heglwys ddedwydd, 
i Wyt beunydd iddi *n ben , 
i Ti Dduw fy’n lîaum trugarcdd , 

1 Da^gMeŴÌnni Amen. 




